50 


36 


DAHILAN 


para ipagdiwang ang 


TAON NG 


NDFP 


Katuwang ng mga Mangyan ang NDFEP sa 
pakikibaka para ipagtanggol ang lupaing 
ninuno at isulong ang kanilang karapatan 
sa lupa. Ang Mangyan Revolutionary 
Organization (MINDORO) ang 
kumakatawan sa boses ng mga Mangyan 
at lumalaban para sa kanilang interes, 
kagalingan at kinabukasan. 


Rebolusyonaryong Ambahan 


ni Ka Joseph 
ANG SINUNGALING ANG SUMPA 
Hanunuo: Hanunuo: 
Kawo dag bayan bayan Sida pudilon Nukawo ti magduyan Kang dugo 
di man Bilang udpag liwliwan Bilang maragang 


udpag armayan Lun uson kawo sa 
dalan 


Salin sa Filipino: 

Huwag kang magsaya Sinungaling din 
sila Kung pangako'y mawala Talikdan 
ka sa gunita 

Sa daan magugutom ka 


Paliwanag: 

Niloloko ng reaksyunaryong gubyerno 
ang mga tao. 

Ang mga reaksyunaryong pulitiko ay 
nangangako ngunit paaasahin lang 
tayo. 


No ako ti magduyan Sumay padi 
kalimtan Hanggan sa manundugan 


Salin sa Filipino: 

Magwika ka't bahala Ang dugo ko ay 
pula Ako nama'y may wika Sa isip 
nakataga Mapahanggang kabila 


Paliwanag: 

Ako ay rebolusyonaryo. Anuman ang 
paninira ng 

bulok na lipunan ay nakatimo na ito 
sa aking isip hanggang kamatayan. 


